રેશમ ના કીડા નું રહસ્ય 
લૂઈ પાશ્વર ની વાર્તા 


લેખન : પેટ થોમ્સન 
ચિત્ર : ડેવિડ કાર્ની 


રેશમ ના કીડા નું રહસ્ય 
લૂઈ પાશ્વર ની વાર્તા 


લેખન : પેટ થોમ્સન 
ચિત્ર : ડેવિડ કાર્ની 


પાપા નું સૂક્ષ્મદર્શક યંત્ર 


"એ એવું કેમ કરે છે?" મારી લૂઈ, જે જીજી ના નામ થી 
જાણીતી હતી, એટલું બોલી ધમ્મ કરતી ખુરશી માં બેઠી, 
એટલા જોરથી કે એ ફરી ઉછળી. 


"તારો અવાજ ધીમો કર, જીજી," એની માં એ કહ્યું. 
"પણ એ એવું કેમ કરે છે?"જીજી એ ફરી કહ્યું. 


"કેટલી અકળામણ થાય છે. જેવા આપણે જમવા બેસીયે, 
પાપા પાઉં નો ટુકડો ઉઠાવી ને એમાંથી કંઈક કાઢવા માંડે છે. 
આજે એને એક લોટ નો કીડો મળ્યો. મને તો સૂગ ચઢી! એ 
પણ મિસ્ટર લોઈર સામે. ક્યારેક તો એ પણ એવું કરવા માંડે 
છે." 


બહાર એના પિતા નો અવાજ સાંભળી ને જીજી અટકી ગઈ. 
દરવાજા નું હૅન્ડલ ઘૂમ્યુ અને પાપા અને મિસ્ટર લોઈર અંદર 
આવ્યા. હવે એના ઉભરા માટે એને ગભરામણ થઈ. કાશ, 
પાપાએ એ બધું ન સાંભળ્યું હોય, એણે વિચાર્યું. "સાંભળો," માં 
એ કહ્યું, "જીજી ફરિયાદ કરી રહી હતી કે જમવાના ટેબલ પર 
તમે શિષ્ટાચાર નથી જાળવતા." 


લૂઈ પાશ્ચરે એની બેટી તરફ જોયું. 


"પાઉં, પાપા," એણે હડબડાટ થી કહ્યું. "મને સમજાતું નથી કે તમે 
હંમેશા એના ટુકડે-ટુકડા કેમ કરો છો." 


"મને એમાં શું છે એ જાણવું છે," એણે કહ્યું. 


હું તને બતાવું છું. તું મારા વાંચન ખંડ માં જા અને મારું સૂક્ષ્મદર્શક 
યત્ર લઈ આવ. હું ત્યાં સુધી દૂધ લાવું છું." 


મિસ્ટર લોઈરે યંત્ર જીજી માટે એક ઓછી ઊંચાઈ ના ટેબલ પર 
રાખ્યું. એના પાપા એ કાંચ ની સપાટ પટ્ટી પર દૂધ નું એક ટીપું 


રાખ્યું. 
"આ તાજું દૂધ છે," એ બોલ્યા. "હવે એને સૂક્ષ્મદર્શક યંત્ર થી જો." 


"અને તારા પાપા એ," મિસ્ટર લોઈરે કહ્યું, "દૂધ ને 
ગરમ કરવાની એ પ્રક્રિયા નો આવિષ્કાર કર્યો છે, 
જેનાથી તારા કટોરા નું દૂધ જીવાણું ને લીધે ખાટું ન 


થાય. 
જીજી એ નેત્રકાચ માં થી ત્રાંસી 
આંખે જોયું. "ઓહ," એણે કહ્યું. "અને તમારા ગ્લાસ નો દારૂ પણ, મિસ્ટર," મેડમ 
"બધું બહુ મોટું દેખાઈ રહ્યું છે. પાશ્વર બોલ્યા. "આ પ્રક્રિયા દારૂ પર પણ કામ કરે 
જાણે દૂધ ની અંદર જોતા છે." 


હોઈએ.આમાં તો થોડા આકાર 
પણ છે. ઘણા બધા ગોળ-ગોળ 
ધબ્બા." 


"હવે આ બીજી પટ્ટી ને જો. એ 
ખાટા થઈ ગયેલા દૂધ ની છે. શું 
બંને માં કંઈ ફરક દેખાય છે 
તને?" 


"આમાં અલગ પ્રકાર ના આકાર છે," જીજી એ કહ્યું. "એ સળિયા 
જેવા લાગે છે." 


"શાબાશ!" પાપા એ કહ્યું. એ ખુશ લાગતા હતા. "એ સળિયા, 
દૂધ ની અંદર ના જીવંત જીવાણું (માઇક્રોબ્સ) છે. એ દૂધ માં 
રહેલી સાકર ને ખાઈ રહ્યા છે અને એને લેક્ટિક એસિડ માં 
બદલી રહ્યા છે. એનાથી જ દૂધ ખાટું થઈ જાય છે." 


સમય જતા સામગ્રી અને તરલ પદાર્થો ને તેજ 
તાપમાન માં ગરમ કરીને જીવાણુંઓ ને નષ્ટ 
કરવાની પ્રક્રિયા ને 'પાશ્વરાઈઝેશન' કહેવામાં 
આવી. 


પણ એ વખતે જીજી ફક્ત એટલું સમજી શકી કે 
એના પાપા એ સૂક્ષ્મદર્શક યંત્ર ની મદદ થી એક 
બહુ ઉપયોગી શોધ કરી છે. 


રેશમ ના કીડા 


જીજી એ એના સૂવા ના રૂમ ની બારી ખોલી. પેરિસ થી 
આવતી વખતે રેલગાડી માં બહ ગરમી હતી. પણ અહીં 
હવા ઉષ્ણ પણ તાજી હતી. 1 માં થી એને પહાડ ને 


કાપી ને બનાવેલા ચબૂતરા માં શેતૂર ના વૃક્ષ નજરે 
પડયા. એનો પરિવાર દક્ષેણી ફ્રાન્સ માં આવ્યો હતો, 
જ્યાં રેશમ ના કીડા મરી રહ્યા હતા અને કોઈ ને ખબર 
ન હતી કે એમ કેમ થાય છે. પાપા એનું કારણ અને 
ઈલાજ શોધવા ચાહતા હતા. 


"એની," જીજી એ પૂછ્યું, "કીડા માં થી રેશમ કેવી રીતે મળે જીજી આશ્ચર્યચકિત થઈ ગઈ. "શું એનો અર્થ એ કે મામા 
છે?" કીડા એ બનાવેલા કપડાં પહેરે છે?" 


"હં તને રેશમ ના કીડા વિષે જણાવું," ઘરકામવાળી બાઈ "એકદમ સાચું. એ કીડા ચતુર છે ને?" 
ની એ પથારી સરખી કરતા કહ્યું. "હું રશમ ના કીડા ના 


મા 395208 "પણ તમે રેશમ ના કીડા નું ખેતરવાળું કામ કેમ છોડયું? 
ણ જ 


શું તમને એ કામ સારું નહોતું લાગતું?" 


એની એ નિસાસો નાખ્યો. "રેશમ ના કીડા ની મહામારી 
ને લીધે. બધા ખેતર બંધ થઈ રહ્યા છે." 


જીજી બારી ની બેઠક માં બેસી ગઈ. 


'શરૂઆત રેશમ ના શલભ થી થાય છે," એની એ કહ્યું. 
"એ ઈંડા મૂકે છે, જેમાંથી રેશમ ના કીડા નીકળે છે. એ 
કીડા શેતૂર ના પાંદડા ખાય છે, મોટા થાય છે અને પોતાને 


પડ ક 3282 "પાપા મદદ કરશે,"જીજી એ પૂરા વિશ્વાસ થી કહ્યું. "એમને 


લાગે છે કે સૂક્ષ્મદર્શક થી જોઈને એ મહામારી નું કારણ 
શોધી લેશે." 


"પાપા જુઓ," એણે પિતા ને કહ્યું, "આ એકદમ મરી જેવા છે." 


"એજ તો અહીં ના લોકો એને કહે છે," પાપા એ જવાબ આપ્યો. 
પેબ્રીન. એનો અર્થ મરી નો રોગ." એણે મરેલા કીડા ને મસળ્યો 
અને થોડું પાણી એમાં ભેળવ્યું. એણે એક ટીપું સૂક્ષ્મદર્શક નીચે 
રાખ્યું. 

"હવે જો," એણે કહ્યું. 

જીજી એ ઝૂકી ને જોયું, જોવાની નળી ને થોડી ઉપર-નીચે કરી, 
જેમ એને શીખવાડવામાં આવ્યું હતું. 


"આ નાના ગોળ આકાર શું છે?" એણે પૂછ્યું. "એ તો કીડા નો 
હિસ્સો નથી લાગતા." 


પ. 


રી 
પેડ, દડ ના 
ન. | ા |? પે, ડી 


જ્ટ્જ્ડે ઝા 


ઉનાળા માં બધાએ ખૂબ મહેનત કરી, જીજી અને એની મૉં એ, 
એના પિતા અને એના સહાયકો એ. જીજી, માદામ પાશ્વર સાથે 
શેતૂર ના પાંદડા ભેગા કરતી, અને રેશમ ના કીડા ની 
ટોકરીઓ ને શ્રેણી માં ગોઠવતી. એના મોટા થવાં ના દરેક 
ચરણ માં સૂક્ષ્મદર્શક યંત્ર થી એને તપાસવામાં આવતા. 


જીજી એ જલ્દી અવલોકન કર્યું કે જે કીડા બરાબર ખાતા ન 
હતા, એમની ઉપર કાળા ધબ્બા દેખાતા હતા. 


એવું લાગ્યું કે એમણે રોગ 
"સાવ સાચું. મને લાગે છે કે એ જ બીમારી છે. તને દૂધ ના પ્રતિકાર નો જવાબ 
ના જીવાણું યાદ છે? આ ગોળાકાર વસ્તુઓ પણ જીવાણું શોધી લીધો છે. કારણકે 
જ છે, પણ જુદી જાતના. એ કીડા પર જીવે છે અને એને શરૂઆત માં સ્વસ્થ ઈંડા 
મારી નાખે છે. જીવાણું જીવંત છે. એ મોટા થાય છે અને માં થી નીકળેલા રેશમ ના 
ફેલાઈ શકે છે." કીડા સારી રીતે વધી રહ્યા 


જ હતા. પણ ત્યાં અચાનક 
તો આપણે શું કરવું જોઈએ? ફરી ગરબડ થવા લાગી. 


"પાપા," એક સવારે જીજી 
એ ચીસ પાડી. "જલ્દી 
આવો! જરા જુઓ! કીડા 
મરી રહ્યા છે." એ કાળા 
પડી ગયેલા અને સડી 
ગયેલા કીડા ને ભયભીત 
થઈ ને જોઈ રહી. 


"પહેલી વાત તો એ છે કે આપણે દરેક કીડા, ઈંડા અને 
શલભ ને સાવધાની થી તપાસવા પડશે. આપણે સ્વસ્થ 
રેશમ ના કીડા ને શોધી ને, પ્રજનન માટે એનો જ 
ઉપયોગ કરવો પડશે. ત્યારે આગલી મોસમ માં એ આ 
ભયંકર રોગ થી મુક્ત થઈ શકશે." 


જયારે પાપા એ કીડા ને સાવધાની થી જોઈ રહ્યા હતા, ત્યારે 
જીજી એના પાપા ને જોઈ રહી હતી. એને એ જોઈ ને ધક્કો 
લાગ્યો કે એના પાપા પણ અસ્વસ્થ લાગી રહ્યા હતા. એ બહુ 
થાકેલા દેખાતા હતા. 


"શું તમે થોડી વાર આરામ નહીં કરો, પાપા?" એણે ગભરાઈને 
કહ્યું. 

"નહીં, નહીં. મારે એ શોધવું જ પડશે કે આમ કેમ થાય છે!” અને 
પાશ્વર પહેલા થી પણ વધારે મહેનત કરવા લાગ્યા. 


હ 
પછી એક સાંજે એ બહુ મોડા ઘરે આવ્યા અન 
ખુરશી માં ફસડાઈ પડયા. 


"આપણે આપણો સમય બરબાદ કરી રહ્યા છીએ," 
એ બોલ્યા. "આપણે પેબ્રીન ને તો શોધી કાઢ્યું 
પણ આપણે વધારે નજીક થી તપાસવું જોતું હતું. 
મને સૂક્ષ્મદર્શક યંત્ર માં જોવાથી કંઇક બીજું પણ 
મળ્યું, જે બીજો, પણ એટલો જ ખતરનાક રોગ છે." 


એક ભયાનક વિક્ષેપ એ રાત એની જિંદગી ની સૌથી 
ભયાનક રાત હતી. બધા ને 
જીજી એના પિતા ની ખુરશી પાછળ બેઠી હતી. એણે લાગ્યું હતું કે પાપા બચી નહીં 


એમને ધીમે-ધીમે શ્વાસ લેતા સાંભળ્યા. એ ઇચ્છતી હતી શકે. એ ન તો હલી સકતા હતા 


કે એ જલ્દી સ્વસ્થ થઈ જાય. કે ન બોલી સકતા હતા. મામા 


એ જણાવ્યું કે પાપા ને સ્ટ્રોક નો 


બધું બહ ભયાનક હતું. એમને પેરિસ પાછા ફરવું પડયું 
હતું જેથી પાપા એના બીજા બધા કામો પર ધ્યાન આપી 
શકે. ત્યાં એક રાતે એ કંપતા-થરથરતા ઘરે આવ્યા, હૂમલો થયો હતો. 
બગલ માં દર્દ ની ફરિયાદ કરી. 


એ ઘટના ના થોડા દિવસો પછી 
જીજી ને લાગવા લાગ્યું હતું કે 
આશા કરી શકાય છે. પહેલા તો 
પાપા એ બેઠા થવાની ઈચ્છા 
જણાવી. બીજે જ દિવસે એ 
ખુરશી માં બેઠા. એ પછી એ 
ફરી બોલવા લાગ્યા, અને એના 
સહાયક ને બોલાવ્યો! જીજી કોઈ 
ઉંદર ની જેમ ચૂપ બેઠી રહી. 
સહાયક અંદર આવ્યો. 


"રેશમ ના કીડા," પિતા એ કહ્યું. "હું એના વિષે વિચારી 
રહ્યો હતો." 


"સર, શું તમે સશક્ત છો ને?" "અને એ બીજી બીમારી, પ્રોફેસર?" સહાયકે પૂછ્યું. 


સહાયકે ં. 
હાયકે પૂછ્યું "હા," પાશ્ચરે સૂક્ષ્મદર્શક થી જે કંઈ જોયું હતું એને યાદ કર્યું. 


જીજી એ પિતા ના નાક નો "મેં ગોળ આકાર વાળા પેબ્રીન સિવાય બીજું કંઇક પણ જોયું 
ફૂફાડો સાંભળ્યો. "મને લાગે છે હતું.” 

કે મને એ સમજાઈ ગયું છે કે 
પેબ્રીન કેવી રીતે ફેલાય છે. 
રેશમ ના કીડા ની બધી 
ટોકરીઓ એક ની ઉપર એક 
રાખવામાં આવે છે. સૌથી ઉપર 
રાખેલી ટોકરી માં રાખેલા કીડા 
નો કચરો નીચલી ટેકરીઓ માં 
પડે છે." 


"મેં પણ જોયું હતું, પાપા!" જીજી ભૂલી ગઈ કે એ છુપાયેલી 
હતી, અને સરકી ને બહાર આવી. 


'જો ઉપર ની ટોકરી ના કીડા ને પેબ્રીન ની બીમારી 
છે તો એ નીચે ની ટોકરીઓ ના કીડા માં પણ રોગ 
ફેલાય છે. મને લાગે છે કે આ રોગ ચેપી છે. એ એક 
જીવંત વસ્તુ માં થી બીજા માં ફેલાઈ શકે છે. જો 
આપણે એને રોકવું હોય તો આપણે એ આખી જગ્યા 
ને સાફ રાખવી પડશે." 


એ દિવસો માં હોસ્પિટલ પણ એટલી જ ગંદી હતી 
જેટલા આપણા રસ્તા હોય છે. આ વિચાર સાવ નવો 
હતો. 


"તું અહીં?" પાપા એ સ્મિત કર્યું. "તો આ નાની 
સૂક્ષ્મદર્શક વિશેષજ્ઞ એ શું જોયું હતું?" 


"કાળા-કાળા નિશાન. દોરા જેવા." 


" સાવ સાચું!" પાશ્વર એના સહાયક તરફ ફર્યા. 


"એ શલભ ના પેટ માં હતા, કીડા માં નહીં. આપણે એ 
તપાસવાનો કોઈ રસ્તો શોધવો જોઈશે જેનાથી આપણને 
ખબર પડે કે ક્યા શલભ ને આ બીજો રોગ છે." 


"એ તો ફક્ત સૂક્ષ્મદર્શક જ બતાવી શકે," જીજી એ રાજી 
થતા કહ્યું. 


બીજી બીમારી નું નામ હતું ફલાચેરી. પાશ્વરે ફલાચેરી અને 
પેબ્રીન ને ખતમ કરવાનો સરળ ઉપાય શોધી કાઢ્યો. હરેક 
શલભ કપડાં ના એક અલગ ચોરસ ટુકડા પર ઈંડા દેતું. 
શલભ ઈંડા મૂકી ને મરી જાય. પાશ્વરે એનું મૃત શરીર એ 
કપડાં ના એક ખુણામાં પિન થી ભરાવીને રાખ્યું. સૂક્ષ્મદર્શક 
થી એને જીવાણુ માટે તપાસ કરી. એનાથી પેબ્રીન નો ગોળ 
આકાર અથવા ફલાચેરી ના કાળા દોરી જેવા ધાબા નું 
પરીક્ષણ થઈ શક્યું. જો એમાં એક પણ જીવાણુ દેખાતું તો 
ઈંડા ને નષ્ટ કરવામાં આવતા. આ રીતે ફક્ત રોગ-મુક્ત 
સ્વસ્થ ઈંડા માં થી નીકળેલા રેશમ ના કીડા નો ઉપયોગ શક્ય 
હતો. 


ડફ 


હ 


7 
રોગ નું નિવારણ શોધાયા છતાં એક મોટો પડકાર સામે હતો - 
રેશમ ની ખેતી કરવાવાળા ખેડૂતો નો વિશ્વાસ જીતવાનો. એમને 
લૂઈ પાશ્વર પર ભરોસો ન હતો. એમને લાગ્યું કે પેરિસ નો 


માણસ! એ ભલા રેશમ ના કીડા વિષે શું જાણતો હશે? 


જીજી નું સૂક્ષ્મદર્શક 


પાશ્વર પરિવાર ફરી એક વાર દક્ષિણ ની સફર પર નીકળ્યા. રેલવે 
ના ડબ્બા માં પાશ્વર એક ગાદલા માં સૂતા હતા. જીજી અને એની માં 
એના સ્વાસ્થ્ય માટે ચિંતિત હતા. પાશ્વર એ સમયે ખમીર (આથો), 
વાઈન, રેશમ ના કીડા અને 
કોલેરા પર કામ કરતા હતા. 
એણે એ શોધી જ કાઢ્યું હતું કે 
જીવાણું દૂધ અને શરાબ ને 
ખાટ્ટો કરી નાખે છે અને એ જ 
રેશમ ના કીડા માં થનારી 
બીમારીઓ નું કારણ છે. એને 
એ પણ ભરોસો થઈ ગયો 
હતો કે માણસો ને થનારા 
કોલેરા માટે જીવાણુઓ ની જ 
ભૂમિકા છે. એ લગાતાર 
લેખન, શોધ, અને 
ભણાવવાની પ્રવૃત્તિ કરતા 
હતા. ખૂબ મહેનત કરવાવાળા 
પાશ્વર ને સાવ સારા થવા 
માટે જે પૂરતો આરામ 
જોઈએ, એ ક્યાંથી મળે? 


એ વિલા વિસેન્ટ જઈ રહ્યા હતા, જે ફાનસ ના સમ્રાટે 
એમને રહેવા માટે આપ્યો હતો. વિલા ને ઘેરતી જમીન 
માં એક જૂનું રેશમ ના કીડા નું કારખાનું પણ હતું, જે 
મહામારી ના ફેલાવા ને લીધે બંધ હતું. 


ગ્રામીણ વાતાવરણ ની શાંતિ માં પાશ્ચર નું સ્વાસ્થ્ય 


સુધરવા લાગ્યું. જીજી એના પાપા પર લગાતાર નજર 
રાખતી હતી. 


"પાપા," જીજી એના 
પિતા ના હાથ માં થી જીજી આગળ ઝૂકી અને સાંભળવા લાગી. એણે અને એના 
પેન્સિલ ખેંચતા બોલી, પાપા એ એક યોજના બનાવી. 


"કામ કરવાનું બંધ કરો 


અને મને એ કહો કે પણ ઈંડા માં થી કીડા નીકળવાને વાર હતી, અને જીજી 


તમારા કામ વિષે બધા ધીરજ ખોઈ રહી હતી. ક ગામ એની સાથે રાહ જોઈ 
રહ્યું હતું, કારણકે પાશ્વરે વિલા ની જમીન પર રેશમ ની 
હ જાયા રી ખેતી કરવાવાળા 


રીતે.“ ખેડૂતો ને ઈંડા ના 


પચ્ચીસ કીટ આપ્યા 
હતા. એ પોતે પણ 
પચ્ચીસ કીટ ની 


"આહ!" પાશ્ચરે કહ્યું, દેખભાળ કરી રહ્યા હતા. 


એનો ચહેરો ફરી 


જીવંત થઈ ગયો. થોડા સમય માં રેશમ 
પ ક ક આયોગ માં થી સારા 

ફ સમાચાર આવ્યા. 
લીયોન્સ ના રેશમ "પ્રોફેસોર પાશ્વર ની 
આયોગ ને મેં રેશમ એક-એક વાત સાચી 
જ ક ની સિદ્ધ થઈ છે. મોકલાવેલા 
મડ લિથી ચારે નમૂના એમની 
એ પણ જણાવી દીધું આગાહી પ્રમાણે જ 
છે કે ક્યા-ક્યા કીડા વર્ત્યા. 


મરી જશે અને ક્યા જીવતા અને સ્વસ્થ રહેશે. હવે મારે 
ખેડૂતો ને એ વિશ્વાસ આપવાનો છે કે હું જે-જે કહું તે એ 
લોકો બધું કરે. જીજી, તું એમાં મારી મદદ કરી શકે છે. 
આપણે આમ જ કરીશું." 


સ્પષ્ટ હતું કે એમની રોગ ઓળખવાની રીત 
બરાબર હતી." 


એથી વધારે સારી વાત એ હતી કે વિલા માં 
પણ પૂરી સફળતા મળી હતી. પૂરા દસ વર્ષ 
પછી ત્યાં રેશમ ના કીડા વધી રહ્યા હતા 
અને તે પણ સ્વસ્થ! 


થોડા દિવસો પછી જીજી એક મોટા રૂમ માં 
પાછળ ની બાજુ , એના સૌથી સારા કપડાં 
પહેરી ને બેઠી હતી. એના પાપા સામે હતા 
અને સૂક્ષ્મદર્શક એક ટેબલ પર હતું. રૂમ 
પુરુષો થી ભરાઈ ગયો હતો. જીજી 
ગભરાઈને બેચેનીથી મેયર સામે જોઈ રહી 
હતી. મિત્રો વિનાની ભીડ માં એનો 
એકલાનો મૈત્રીપૂર્ણ ચહેરો હતો. 


"સજ્જનો," મેયરે વાત શરુ કરી, "આપણા 
મિત્ર પાશ્વર રેશમ ના કીડા પર કરવામાં 

આવેલા અધ્યયન વિષે થોડી જરૂરી વાતો 
આપણને જણાવવા ચાહે છે." 


ભીડ શાંત થતાંજ પાશ્ચરે 


સરળ શબ્દો માં રોગો પર 
થોડો વિરામ થતાં જ મેયરે મોટા અવાજે કહ્યું, "જો તમારે એના દ્વારા કરાયેલા કામ વિષે 


રેશમ ના કીડા થી ફરી પૈસા કમાવા હોય તો સારું થશે કે સમજાવવું શરુ કર્યું. 
તમે વાત ધ્યાન થી સાંભળો." 


એટલું સાંભળતા જ થોડા લોકો ઉપહાસ કરવા લાગ્યા. 


એણે જણાવ્યું કે સૂક્ષમદર્શક 
ની મદદ થી રેશમ ના કીડા 
માં પેબ્રીન ના જીવાણું જોયા 
હતા. એ જ રીતિ એણે શલભ 
માં ફલાચેરી નો રોગ જોયો 
હતો. આ ભયાનક સમસ્યા નો 
ઉપાય એ હતો કે બીમાર 
રેશમ ના કીડા ના ઈંડા નો 
ઉપયોગ ન કરવો, જેનાથી 
રોગ એક થી બીજી પેઢી માં 
ન ફેલાય. 


અચાનક એક માણસ ઉભો 
થયો અને બોલ્યો, "મારે મારા 
રેશમ ના કીડા ને સ્વસ્થ 
રાખવા શું કરવું જોઈએ?" 


"તમારે તમારા કીડા ને સાફ-સુથરા અને એક-બીજા થી અલગ 
રાખવાના છે. સૌથી જરૂરી એ છે કે તમારે સાવધાન રહેવાનું છે 
અને સૂક્ષ્મદર્શક ની મદદ થી રોગ પર નજર રાખવાની છે." 


ચારે બાજુ ફરી કોલાહલ મચી ગયો. "સૂક્ષ્મદર્શક? અમે વૈજ્ઞાનિક 
નથી!" મેયર પણ પરેશાન દેખાવા લાગ્યા. 


"અમે સાધારણ લોકો 
છીએ. તમે ખેડૂતો 
પાસેથી સૂક્ષ્મદર્શક ના 
વપરાશ ની આશા ન 
રાખી શકો." 


પાશ્વરે બહુ શાંતિ થી 
જવાબ આપ્યો, 
"સૂક્ષ્મદર્શક ને વાપરવું 
કોઈ ને પણ શીખવાડી 


શકાય છે. જીજી, 

ય એ રાતે જયારે જીજી ઘોડાગાડી માં સવાર પાપા સાથે ઘરે 
જીજી ઉભી થઈ. એના પાછી ફરી રહી હતી, ત્યારે પણ એ ઉત્તેજના થી ભરી હતી. 
ઘૂંટણ ધ્રુજતા હતા, પણ "શાબાશ, મારી વહાલી!" પાપા એ ગર્વ થી કહ્યું. 

એ હિમ્મત કરીને એના "શું હવે આ બધું પૂરું થઈ ગયું છે, પાપા?" એણે પૂછ્યું. 


પાપા પાસે પહોંચી. 


"શીખવાનું આપણે ક્યારેય બંધ ન કરીયે બેટા," પાશ્ચરે 
પીઠ ને ટેકવતા કહ્યું. "હું એક પ્રકાર ની યાત્રા કરી રહ્યો 
છું. મેં શરાબ માં જીવિત ખમીર અને કીડા માં 
જીવાણુઓ ને જોયા. એ જ જીવાણુઓ ની મનુષ્ય માં 
થનારા રોગો માં પણ જરૂર કોઈ ભૂમિકા હશે. હું એને 
પૂર્ણ રીતે સમજવા ચાહું છું. શક્ય છે કે ત્યારે આપણે 
રોગો ને પણ રોકી શકીશું. હવે તું બતાવ કે આપણે 
રેશમ ના આ નાના કીડા પાસેથી શું શીખ્યા છીએ?" 


જીજી એ સાવધાની થી વિચાર્યું. 


"એ કે રોગ ત્યારે ફેલાય છે જયારે બધું સાફ ન હોય." પિતા એ 
સહમતી માં માથું હલાવ્યું. 


"એ પણ કે કીડા ને આ બીમારી એના માતા-પિતા પાસેથી લાગી 
શકે છે." 


"હા," પાપા સંમત થયા. "એક થી બીજી પેઢી માં રોગ ફેલાય શકે 
છે. અને એ પણ કે 'ઇન્ક્યુબેશન' ની એક અવધિ હોય છે. મતલબ 
કે રોગ ઉભરી ને સામે આવે એ પહેલા થોડા સમય માટે એ 
છુપાયેલો રહે છે." 


"પાપા તમે મારી સૌથી પસંદ 
વસ્તુ તો ભૂલી જ ગયા," જીજી 
ઊંઘ માં બોલી. "સૂક્ષ્મદર્શક! 
એના વગર તો રેશમ ના કીડા 
ના રહસ્ય નો ઉકેલ ક્યારેય 
આવત જ નહીં." 


ઉપસંહાર 


લૂઈ પાશ્વરે આગળ જતા મનુષ્ય ના રોગો વિષે પણ 
મહત્વપૂર્ણ શોધો કરી. એમનું એવું માનવું હતું કે બીજા ને 
સંક્રમણ કરવાવાળા જીવાણું રોગ ને ફેલાવે છે. એ સંક્રમણ 
રોગી ના સંપર્ક માં આવવાથી અથવા હવા માં રહેલા 
કીટાણુઓ થી પણ ફેલાય છે. આ વિચારે શલ્યચિકિત્સા 
(ઓપેરેશન) ને વધારે સુરક્ષેત બનાવ્યો. યુરોપભર ના 
ચિકિત્સક એની હોસ્પિટલ ને વધારે સાફ રાખવા લાગ્યા. એથી 
સંક્રમણ થી થનારા મૃત્યુ ઓછા થયા. 


જે રીતે બારીક જાસૂસી કામ થી એણે રેશમ ના કીડા ના 
રોગો ની તાપસ કરી, એવી જ રીતે એણે એ પણ જાણ્યું કે 
મનુષ્ય કેવી રીતે રોગી બને છે. એણે રૅંબીઝ નો જે ઈલાજ 
શોધ્યો એનું પરિણામ નાટકીય રહ્યું. રંબીઝ થી સંક્રમિત 
પશુઓ ના બટકા ભરવાથી લોકો પહેલા લગભગ હંમેશા 
મરી જતા હતા. પાશ્ચરે એનું રસી બનાવ્યું. 


પાશ્વરાઈઝેશન, એટલે નુકસાનકારક જીવાણુ ને ઊંચા 
તાપમાન દ્વારા મારી નાખવાની પ્રક્રિયા, આપણી ભાષા માં 
એક નવો શબ્દ બનીને જોડાઈ ગયો. પણ પાશ્ચર ને એની 
તમામ સફળતાઓ માં સૌથી વધારે ખુશી પેરિસ માં પાશ્ચર 
ફાઉન્ડેશન ની સ્થાપના થી થઈ હશે, જ્યાં રોગો સામે ની 
લડાઈ ને સંશોધન દ્વારા આગળ લઈ જવાનું કામ સ્ત્રીઓ- 
પુરુષો કરી રહ્યા છે. 


સમયરેખા 


લૂઈ પાશ્ચર નો જન્મ ડોલે, ફ્રાન્સ માં 27 ડિસેમ્બર 1822 માં 
થયો હતો. 


1843 - પેરિસ ની મહત્વપૂર્ણ શિક્ષક પ્રશિક્ષણ કોલેજ ઈકોલ 
નોર્મલ સુપિરિઅર માં રસાયણ શાસ્ત્ર નો અભ્યાસ કર્યો. 


1847 -ડૉક્ટર ઓફ સાયન્‍સ ની ડિગ્રી પ્રાપ્ત કરી. 


1849 - સ્ટ્રાસબર્ગ વિશ્વવિદ્યાલય માં રસાયણ શાસ્ત્ર ના 
પ્રોફેસર બન્યા. મારી લોરા સાથે લગ્ન કર્યા. 


1853 - લિજીઅન દ હોનર થી સન્‍માનિત કરાયા. 


1854 - લીલ વિશ્વવિદ્યાલય માં રસાયણ શાસ્ત્ર ના પ્રોફેસર 
અને વિજ્ઞાન ના ડીન બન્યા. 


1855 - ફરમૅટેશન નું અધ્યયન શરુ કર્યું, આગળ જતા દારૂ 
અને બીયર પર કામ કર્યું. 


1857 -ઈકોલ નોર્મલ માં વૈજ્ઞાનિક અધ્યયન ના નિદેશક 
બન્યા. 


1858 - મારી લુઇ નો જન્મ, જે જીજી ના નામ થી જાણીતી 


હતી. 


1861 - પાશ્ચરે શોધ્યું કે હવા માં જીવાણું હોય છે. 


1862 - એકેડેમી ઓફ સાયન્સ માં ચૂંટાઈ આવ્યા. 


1863 - દારૂ નું અધ્યયન કર્યું. ઈકોલ દ બો આર્ટસ, પેરિસ માં 
ભૂ-વિજ્ઞાન, ભૌતિકશાસ્ત્ર અને રસાયણશાસ્ત્ર ના પ્રોફેસર 
બન્યા. 


1865 - પાશ્વરાઈઝેશન અને રેશમ ના કીડા ના રોગનું 
અધ્યયન કર્યું. 


1867 -સોબોર્ન વિશ્વવિદ્યાલય માં રસાયણશાસ્ત્ર ના પ્રોફેસર 
બન્યા. 


1868 - હૃદયરોગ નો હૂમલો થયો. 


1878 -પ્રમુખ સંક્રમણો નું અધ્યયન: ગૅન્ગ્રીન, સેપ્ટીસેમીયા, 
અને પ્રસવ પછી આવતો તાવ. 


1879 - મરઘીઓ માં ફેલાતા કોલેરા નું અધ્યયન કર્યું અને 
એને રોકવા રસી બનાવી. 


1885 - રંબીઝ ની રસી વિકસિત કરી. 
1888 - પેરિસ માં પાશ્વર ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ની સ્થાપના. 


1892 - સિત્તેર મી વર્ષગાંઠ પર સોર્બોન વિશ્વવિદ્યાલયે એને 
સન્‍માનિત કર્યા. 


1894 - પાશ્ચર ઇન્સ્ટિટ્યૂટે ડિપ્થેરિયા ની રસી વિકસિત કરી. 


28 સપ્ટેમ્બર 1895 માં લૂઈ પાશ્ચર નું મૃત્યુ થયું. એ બોતેર 
વર્ષ ના હતા. 


